














1 


-_ 


* 4a CAN NEWYDD 


O GLOD I 


G I ATP, 


| (Fnfirmery,) 
“  . CAERFYRDDIN, 


Yr hon a gyfansoddwyd 
GAN Y GWERTHWR EI HUN, “ 


Pan yno o dan law y Physician enwog 


D. R. LEWIS, YSWAIN. 





Y Clafdy mâd ac uchel fri, 
Y cadarn Tor a'th geidw di, 
O dan ei nawdd boed iti fod, 
Yn gweini lles a chadw'th glod. 














Mae boneddigion callwedd coeth, 
O dan ddylanwad deddfau doeth, 
A'u gofal drosot nos a dydd, 
Eu henwau'n perarogli sydd, 


9. 


Heb law meddygon heb eu hail, 
Mi greda fio dan yr haul; 
Pa rai sy'n llawn o gariad byw, 
'Tu ag at bob gradd o ddynol ryw. 


'Ŵ 4. 


Mae cleifion lawer dan eu pwn ; i 
Yn do'd i mewn i'r Clafdy hwn, 
Ac yn myn'd allan yn ddiau, 

A'u beichiau gwedi ysgafnhau. 









o. 





Mae hwn o fendith fawr i'r byd, 
I gleifion gwael mae'n llety clud, | 
Ac orlawn o fendithion mad, 

Nid danod mae, ond rhoddi'n rhad. 

























€ 





6. 
Ni bu erioed, a byth ni ddaw, 

Ni ffurfiodd dyn, ni luniodd llaw, 
Un peth yn well er lles y claf, 
Tra byddwyf byw eì ganmol wnaf. 


“ 


cc —— uu — 


4 


Tynerwch a thiriondeb sydd, 

Yn cael ei ddangos nos a dydd, 
Tu ag atom ni wrthrychau gwael, 
Rhyfeddu 'rwyf y cariad hael. 


9. 


Mae megys dinas ferth ar fryn, 
A llusern gwawl i deulu'r glyn, 
Ac addyrn dyffryn Tywi chweg, 
Bendithied Duw yr adail deg. 


9. 







—A chwithau foneddigion cu 
Hir oes a llwyddiant boed i chwi, 
Am eich daioni yn ddidawl, 

Boed i chwi ran yn myd y gwawl. 





& 
| 





10 
Daioni'r cleifion a'i lleshad, 
Sydd dan eich bron yn gynedd ffad, 
Yn tori allan, o mor berth, 
.Â phwy all ddyrnad faint ei gwerth. 


MW dd dich 


11, 


Yr anian lwysber boed i hon ; 

I lwyr feddianu'r byd o'r bron, 
Fel byddo gwedd ein daear ni, 
Yn ddarlun hardd o'r nefoedd fry. 


12. RR 


'Tra peri llewyrch haul a llo'r, 
Tra peri 'r ddaear faith a'r mor, 
Tra rhedo'r dwr grisialaidd clir, 
Y clafdy hwn a gadwo'i dir. nU 
EDWARD WILLIAMS. 
Neu Iolo Bach Glan-Teify 


Ff ” 
“eU f 


” 


; gp 


j 
/ / A 
Fr / o» Ï ; 
C2 0.0 74 14 Me, VW A Fl fA Fr Pf T7 T1 
<.ACU O AAAU f AO A / LU / (A4 (J UE 
UL : f 
â / 
Sdn 
; j^ 4 f / ; 
) 'c; 





